fyi- 


AMDDIFFYNIAD  Y  SAINT 

VERSUS 

CYHUDDIADAU   THOMAS   JONES,    MERTHYR, 

AC    EREILL. 


Anwyl  Ddarllenydd, — Ysgrifenwyd  yr  amddiflFyniad  canlynol  ar 
y  dysgwyliad  iddo  gael  ymddangos  yn  y  Bedyddiwr.     Aethom  ag  ef 
i'w  swyddfa  ef  yn  Nghaerdyf  yn  bwrpasol,  cynnygiasom  ef  i'r  Golyg- 
ydd  hwnw  a  fu  ddigon  rhydd  i  gyhoeddi  y  cara-gyhuddiadau  erchyll 
hyny,  a  phob  peth  dirmygus  arall  arnom  fel  enwad,  sef  yr  hwn  a 
ymffrostia  fod  ei  Fedyddiwr  ef  yn  gyhoeddiad  rhydd  i  bawb  amddiffya 
eu  cymmeriadau.     Erfyniasom  yn  daer  a  gostyngedig  am  gael  clirio 
ein  hunain  o'r  baw  ysgeler  a  ddwbiodd  arnom  yn  ddiachos;  ond,  fel 
arferol,  yr  atebiad  a  gawsom  ganddo  oedd  gomeddaid  digywilydd  !    Do, 
druan,  brawychodd,  glasodd,   cochodd,  duodd,  gwelwodd,  brochodd, 
ac  ymgynddeiriogodd,  heb  un  achos  ond  cynhyrfiadau  maleisus  cyd- 
wybod  euog,  nes  y  siglai  ei  liniau  a'i  hoU  gorflf  yn  waeth  ua'r  eiddo 
Be'.sassar  gynt.     Ac  yn  ngwyneb  pob  taerineb,  rheswm,  a  chyfiawn- 
der — nid  oedd  fater  beth,  gwaeth-waeth  yr  ysgyrnygai  ei  ddannedd,  y 
malai  ewin,  ac  yr  haerai  j'chwaneg  o  gyhuddiadau  disail  ac  enwau 
drwg  arnom,  ie,  yn  ein  gwynebau !     Cyhuddai  y   Saint  o  fod  vvtili 
dweyd  na  chafodd  yr  William  Hughes  hwnw  a  dorodd  ei  glun  gyii- 
northwy  gan  bhvyf  Merthyr,  a  thrwy  hyny  ddarfod  iddynt  ffoi-ifelio 
eu  geiiTviredd ;  ac  o  ganlyniad,  na  chaent  amddiffyn  eu  hunain  ya  y 
Bedyddiwr.     Dywedasom  y  gellid  profi  y  dynion  duwiolaf  a  fu  yn  y 
byd  erioed  yn  gelwyddog  yn  ol  y  resymeg  yna,  sef  credu  camgyhudd- 
iad  gelyn  proffesedig,  a  gwrthod  gwrando  ar  yr  ochr  arall.     Heriasoui 
ef  i  brofi  y  cyhuddiad  gwarthus  hwnw  arnom  fel  enwad,  neu  hyd  y 
nod  i  brofi  fod  cymmaint  ag  un  o'r  Saint  erioed  wedi  dweyd  y  fath 
beth  a  hyny.     0,  yr  oedd  fod  rhyw  Edward  Lewis,  o'r  Coed-duon, 
wedi  ysgrifenu  hyny  i'r  Bedyddiwr  yn  ddigon  o  brawf  iddo  ef,  ebe  efe. 
Dywedasom  nad  oedd  y  gwr  hwnw  wedi  profi  ei  eirwiredd  yn  ddigonol 
i  ni  ei  gredu.     Ac  os  gall  y  gwr  hwnw  brofi  fod  rhai  o'r  Saint  wedi 
dweyd  na  chafodd  W.  Hughes  gynnorthwy  gan  blwyf  Merthyr,  cy- 
hoedded  eu  henwau  i'r  byd,  a  thystion  o  hyny ;  yna  galwn  y  cyfryw 
i  gyfrif,  canys  yr  ydym  ni  wedi  holi  Uawer,  a  methu  cael  un  a  ddy- 
wedodd  hyny.     A  phe  dywedasai  rhyw  un,  dau,  neu  dri  hyny  yn  eu 
hanwybodaeth,  a  fuasai  hyny  yn  profi  yn  agos  i  fil  o  bobl  yn  gel- 
wyddog ?     A  ydym  ni,  wrth  brofi  eich  gohebwyr  erlidgar  chwi  yn 
gelwyddog  mor  eglur,  yn  profi  drwy  hyny  fod  holl  Fedyddwyr  Cymru 
yn  gelwyddog  ?     Ydym,  yn  ol  eich  rhesymeg  chwi  eich  hunan  ! 

Dywedasom  fod  tystiolaeth  Wm.  Hughes  am  y  peth  hwnw  wedi  ei 
hysgrifenu,  a'i  geirwiredd  wedi  ei  ardystio  gan  lawer  o  lygad-dystion, 
ei  bod  wedi  ei  hanfon  iddo  ef,  ei  fod  wedi  cyfaddef  iddo  ei  derbyn,  ac 
wedi  gwrthod  ei  chyhoeddi  yn  y  Bedyddiwr  hyd  heddyw ! — fod  y 
dystiolaeth  bono  wedi  ei  chyhoeddi  i'r  byd  ar  y  pryd  hyny,  yn  yr  iion 
yr  addefa  Wm.  Hughes  ei  hun  ddarfod  iddo  gael  cynnorthwy  gan 


biwyf  Merthyr,  yr  hyn  a  brofa  yn  amlwg  nad  y  Saint  a  ddywedodd 
erioed  na  chafodd  gymhorth  gan  y  plwyf. 

Mae  brad  a  dichell  y  ddyfais  wyrgam  bono  i'w  weled  yn  amlwg. 
Dyben  gelynion  y  gwirioncdd  yn  llunio  y  cyhuddiad  bwnw  ydyw, 
ceisio  profi  y  Saint  yn  gelwyddog  mewn  un  peth,  fel  na  choelier  fod 
Wm.  Hugbes  wedi  tori  ei  glun  na  chad  iechyd  !  A  rbyfedd  fel  y 
llwyddant  yn  eu  dyfais  enllibus.  Sylwer  ar  eu  prawf  a'^u  sophistry 
gystrawiog  !  Rbyw  Edward  Lewis  yn  dweyd  fod  [rhyw  un,  dau,  ynte 
tri,  tybied,  ni  welodd  yn  dda  i  ddweyd,  ond]  y  Seintiau  yn  y  Coed- 
duon  yn  dweyd  na  cbafodd  Wm.  Hughes  gymborth  gan  blwj-f  Mer- 
tbyr,  a'r  "  Quick  yn  Dwr"  celwyddog  bwnw  yn  gwneyd  i'r  relieving 
officer  ddweyd  ei  fod  wedi  cael.  A  dyma  brawf,  medd  golygydd  y 
Bedifddiwr,  na  thorodd  y  dyn  ei  glun,  ac  na  chafodd  iecbyd ! !  Pa 
brawf  yw  hyn  ?  Beth  a  wyddai  y  relieving  officer  bwnw  a  dorodd  y 
dyn  ei  goes  ?  Pa  un  ai  efe,  ynte  y  "  Quirk  yn  Dwr,"  a  ysgrifenodd 
hyny  .'  Mae'r  ddau  yr  un  lleferydd,  cbwaetb,  a  dyben.  Cywilyddied 
y  dicbellwyr  ynfyd  wrth  y  fath  dwyll-resymeg  faleisus  !  Ond  dyma 
yr  oreu  a  allant  ddyfeisio  yn  erb)'n  y  Saint ;  a  gwell  ganddynt  hyn, 
nag  addef  y  gwir  ii  thydnabod  gallu  Duw  yn  y  peth  bwnw.  Pe 
dywedasai  un  o'r  Saint  na  cbafodd  ddim  gan  y  plwyf,  pa  fodd  yn  enw 
rheswm  y  dichon  byny  brofi  enwad  ejfan  o  bobl  yn  gelwyddog  ?  A 
pbabara  y  g\Trthodai  y  golygydd  rhagfarnllyd  hwn  iddynt  le  i  amddi- 
ffyn  eu  cam  ?  Atebwn,  mai  oherwydd  y  rhagwclai  ei  bun  yn  ei  Uw 
priodol  drwy  byny,  sef  yn  erlidiwr  creulon,  ac  yn  athrodwr  parhaus. 
Meddyliai  gadw  ei  ddarllenwyr  dan  ei  bawenau,  a  chadw  y  Saint  yn 
y  baw  a  ddwbiodd  efe  arnynt !  Beth  ycbwaneg  a  allai  wneyd?  Beth 
ychwaneg  a  allasem  ninnau  wneyd  ?  Cynnyglasom  iddo  ddigonedd 
o  brofion  o'u  dieuogrwydd,  ac  yn  ngwyneb  y  cyfan  pranciai  oddiam- 
gylcb  fel  dyn  gwyllt,  gan  waeddi,  *'  Pw!  pw !  pw ! — twyll,  twyll  i  g>'d." 
Ni  fynai  glywed  dim  genym,  nac  edrycb  ar  ein  bysgrif.  "iVi  ivnof  fi 
(hhra  a  chwi,"  ebe  efe;  ac  ymaith  ag  ef  i'w  dwU  mewn  tymherau  dn^•g, 
gan  slamo  y  drws  ar  ei  ol !  le,  Gyniry,  dyma  ymddygiad  golygydd 
y  Bedgddiwr  crefyddol  bwn,  er  ei  boll  ymffrost  o  "ryddid."  Rbyddid 
un-ocbrog  iawn  yw  hyn — ie,  rbyddid  iddo  ef  ganigyhuddo  a  fyno.  a 
rbyddid  i  ninnau  oddef  y  cyfan  yn  ddiamddiffyn  o'i  ran  ef.  Diolchwn 
am  ryddid  y  wasg  a'r  gwirionedd  i'n  bamddiffyn,  a  gwnawn  yr  iawn 
ddefnydd  o  honynt  befyd,  er  ei  waetbaf  ef  a'i  blaid  enllibus.  Drwg 
genym  fod  i  ni  ddim  a  wnelom  ag  yntau  ;  ei  fai  ef  ydyw  byny.  Ond 
cymmaint  a  byn  wrtho — fod  yn  rby  ddiweddar  iddo  waeddi,  "Ni  wnaf 
fi  ddim  a  cbwi,"  yn  awr,  wedi  bod  yn  ein  difenwi  a  chyhoeddi  pob 
math  o  gableddau  arnoni  am  flynyddau.  Mor  gynted  og  y  dechreuwn 
ri  ymolcbi,  tafl  y  cawg  i  lawr,  a  chan  genfigenu  gwaedda,  "  Ni  wnaf 
fi  ddim  a  cbwi:"  ac  mor  gynted  ag  y  cynllunia  rbai  o'i  gynfFonwyr 
ryw  ystori  ddigon  drwg  a  chehvyddeg  i  foddio  ei  cbwaetb  ef,  allan  a 
bi  yn  y  Bedyddiwr  fel  seren  wibiog,  ac  efallai  enw  rbyw  barcbedig  yn 
gynffon  iddi,  fel  ei  cbreder  yn  hawddacb  gan  y  werin ;  ac  yn  y  fan 
y  dechreuwn  amddiffyn,  dianc  fel  y  cadno  i'w  dwll,  ben  ol  yn  mlaenaf, 
a  than  ysgyrnygu  ei  ddannedd  oddiyno,  gwaedda,  "  Ni  wnaf  fi  ddim 
a  chwi !"  Beth  yw  hyn  ond  dweyd  y  deil  efe  ein  pen  dan  ei  gesail 
tra  gallo,  ac  y  gwabodda  bob  Parch.  Mr.  Davies  o  Ddowlais,  Parch. 


Mr.  Tobit  ger  y  Bont,  Parcli.  T.  ab  leuan,  Parch.  D.  Winiams  o  Aber- 
canaid,  Thomas  Jones  o  Merthyr,  Quick  yn  Dwr  anwireddus,  Meiviadog 
Biresymol,  pob  mad-dog  a  chmcards  cyfarthlyd  ereill  drwy'r  dywysog- 
Sieth,  i'n  taro  yn  ein  taken,  ac  yr  helpa  yntau  gyda  ei  saethau  brwyo 
bob  cyfleu  a  gaflfo.  Mae  yn  ffiaidd  genym  fod  rhaid  i  ni  ddifwyno 
ein  dwylaw  i  drin  y  fath  gadno  drewedig,  ac  ni  buasem  ychwaith  oni 
bai  fod  yn  ddyledus  i'w  ddarllenwyr  gael  ei  weled  gerfydd  ei  gynflfon 
o  flaen  eu  gwynebau,  fel  y  gwelont  fath  un  ydyw,  a  deall  pa  fodd  i'w 
goelio  ef  a'i  Fedyddiwr  enllibus  o  hyn  allan.  Darllener  a  ganlyn  i 
ddechreu,  a  cheir  ychwaneg  o  sawyr  ei  ymgnofa  etto,  fel  y  gallo  pawb 
ffurfio  ei  fam  ei  hun  am  liw  a  Hun  ei  galon  ef. 

WittiAM  Phillips, 
William  Henshaw, 
Thomas  Pugh. 

l^Cc^i  o'r  psgrif  at  Olygydd  y  Bedyddiwr.] 

Mft.  GolYgYcd, — Dyledus  i  chwi,  i'r  cyhoedd,  i'n  cymmeriadaU  ein 
^unain,  ac  yn  enwedig  i'r  grefydd  yr  ymddibynwn  ami  am  fywyd  tra- 
gwyddol,  yw  amddiffyn  ein  hunain  yi\  ngwyneb  y  cam-gyhuddiadau 
ewarthus  a  ddygir  yn  ein  herbyn  gan  ddyn  o'r  enw  Thomas  Jones, 
Merthyr,  ao  a  -welir  yn  rhifyn  Hydref  o'r  Bedyddiwr. 

1.  Cyhudda  hi  o  arferyd  enwau  rhyw  "  Ahiram  a  Joseph  Smith  wrth 
fendithio,"  yr  hyn  sydd  hoUol  ddisail,  me^vn  gwirionedd. 

2.  "  Y  cant  feddiannu  eu  lleoedd  yn  Nauvoo,"  &c.  Nid  yw  hyn  felly 
ychwaith;  ond  yr  11311  a  gredwn  mewn  perthynas  i'r  "  ymfudiad  i'r 
America,"  yw  yr  hyn  a  geir  yn  yr  ysgrythyrau  santaidd  ;  a  gwyr  y  gwr 
uchod  na  addawjjd  dim  meddiant  i  ni,  nac  iddo  yntau,  yn  Nauvoo,  nac 
yn  un  man  nodedig  arall  ar  y  cyfandir. 

3.  "  Hysbysem  (ebe  efe)  ein  bod  yn  gweled  lesu  Grist  mewn  whis- 
kers cochion,"  &c.  Mae  y  cyhuddiad  hwn  heb  liw  na  Hun  iddo,  mewn 
gwirionedd,  cyn  belled  ag  y  mae  a  wnelo  y  Saint  ag  ef.  Pa  beth  a  allai 
efe  fod  wedi  ei  haeru  yn  debyg  i  hyny,  nis  gwyddom  ni,  ac  nid  ydym  yn 
atebol  drosto. 

4.  Mewn  perthynas  i'r  ddj'fais  echryslon  ein  cyhudda  0  honi,  sef,  ein 
bod  wedi  ffligio  cael  dadguddiad,  yn  cyhuddo  y  llywydd  cyntaf  0  fod  yn 
ddrwg  gyda  gwraig  gwr  arail,  fel  ycaffai  dyn  arall  ei  swydd  ef,  &c.  Ei 
wefusau  ei  bun  sydd  yn  ei  fwrw  yn  euog,  fel  y  canlvu — "  Bamasom  y 
gwnai  yr  olaf  yn  well,"  ebe  efe.  Ac  aryr  anadliad  np  ?af,  dywed— "Fod 
yr  olaf  yn  cael  ei  ystyried  yn  brif-  ly wydd  ' '  eiboes  !  Afreidiol  manylu, 
oherwydd  y  mae'r  celwydd  hwn  yn  ddigon  amlwg.  hid,  mewn  sobr* 
wydd  y  dywedwn,  fod  y  cyhuddiad  hwn,  ie,  bob  gair  o  bono,  wedi  cael 
ei  brofi  yn  hoUol  anwireddus  mewn  arholiad  manwl  a  fu  yma  ar  y  peth 
o  flaen  cannoedd,  pa  rai  a  dystiant  hyny  hefyd.  Profwyd  na  chafodd  y 
fath  ddyfais  ryfygus  ac  annuwiol  fodoliaeth,  ond  yn  unig  yii  ei  galon 
genfigenus  ef  ei  hun.  Haera  fod  ereill  wedi  cyduno  ag  ef  yn  hyny. 
Erioed  o'r  blaen  ni  ddywedodd  fod  ond  un  ;  ac  er  cael  pob  annogaeth 
genym  i  brofi  hyny  yn  yr  arholiad  manwl  a  fu  arno  ef,  mcthodd  brofi 
fod  cymmaint  ag  un  o  honom  yn  gwybod  dim  am  y  fath  £i.bledd  ysgeler. 
A  rhyfedd,  os  gwir  y  cyhuddiad,  na  ddarfu  i'r  The  .-s  J^res  hwn 
ynganu  gair  am  y  fath  beth  am  lawer  0  fisoedd  wedi  yr  amser  y  dywed 
iddo  gymtoeryd  He ! 


Nid  oedd  eisieu  y  fath  ddjfais,  nac  un  ddyfais  arall,  i  ateb  y  dyben  jr 
8oni;i  am  dano,  oherwydd  nad  oedd  dyfodiad  y  Uywydd  olaf  i'r  wlad  hon 
yn  (.'fil'itliio  dim  mewn  un  dull  ar  yr  hwn  oedd  yn  blaeuori  yma  o'r 
blaeii.  Ac — "  No  object  in  view,  no  desiyn."  Pe  dywedai  y  gwr  uchod 
y  gwir,  gwyr  yn  dda  na  welodd  gyhuddiad  yn  cael  ei  dderbyn  yn  erbyn 
neb  o  bonom,  ond  gan  lygad-dystion.  Am  ei  waitb  yn  liaeru  ei  fod 
wedi  clywed  mi  o  bonom  yn  haeru  ddarfod  iddo  gael  dadguddiadau  na 
chaniata  gweddcidd-dra  iddo  eu  gosod  o  flaen  y  cyboedd,  na  fydded  i 
cbwi,  Syr,  na  neb  arall,  ei  goelio.  A  tbybiwn,  pe  yr  adwaenech  chwi  y 
gwr  hwn,  fcl  ei  hadwaenir  yma  yn  ci  gartref,  na  chawsai  un  o'i  baeriad- 
au  yniddangos  yn  eicb  colofnau,  h.  y.,  os  oes  genycb  ryw  barcb  i'ch  cy- 
hoeddi:i(l.  Nid  ydym  yn  cbwennycb  duo  cymmeriad  y  gwr  hwn  mewn 
un  modd,  oud  carasem  yn  fawr  ei  adael  yn  Haw  Duw  cyliawn.  Dyoddef 
fel  llofruud  neu  leidr  a  fyddai  bod  yn  ddystaw  yn  bwy,  yn  ngwyneb  y 
futh  gyhuddiadau.  Onid  yw  efe  wedi  ein  gorfodi  i  ddod  allan  fel  hyn, 
i'w  ddangos  ef  yn  ei  liw  priodol,  fel  y  dealloch  chwi  a'ch  darllenwyr 
gymmeriad  yr  unig  dyst  a  saif  i  fyny  yn  erbyn  tystiolaeth  cannoedd  o 
Gymry,  i'w  darostwng  hwy,  a'r  oil  sy'n  werth  byw  erddo  (pe  gwir  ei 
haeriadau),  islaw  dynoliaetb.  Ond  mewn  gwirionedd,  Syr,  nid  yw  ei 
gyhuddiadau  ef  i'n  herbyn  yn  ddim  amgen  nag  effeithiau  gwenwynig  ei 
galon  ddialgar  ei  bun,  a  hyny  ^vedi  iddo  gael  ei  esgymuno  o'n  heylu-yn  ni, 
ac  wedi  ei  brofi  yn  euog  o  bechodau  llawer  mwy  ysgeler  nag  y  dymunem 
enwi.  Ceisiodd  ddod  yn  ol  amryw  weithiau  ;  k,  hyd  y  nod  wedi  i'w 
ysgrif  gyntaf  ymddangos  yn  y  Bedyddiwr,  dywedodd,  y  byddai  yn  dda 
ganddo  ddod  yn  ol  i'n  heglwys  ni.  Y  mae  cannoedd  adystiant  iddynt  ei 
glywed  yn  dweyd,  ar  ol  iddo  gael  ei  dori  allan,  "nad  oes  gan  neb  arall  y 
■wir  grefydd  oud  ein  heglwys  ni."  Er  hyny,  yr  oedd  ei  ymddygiad  an- 
foesol  ac  anedifeiriol  yn  parhau  yn  gyfryw,  fel,  pan  safai  i  fyny  o  flaen 
ein  heglwys  i  geisio  ei  le  yn  ein  plith,  na  cliodai  cymmaint  ag  un,  o  yn 
ages  i  dvi  chant  o  aelodau,  ei  law  o'i  blaid  !  Haerai  y  pryd  hyny  nad 
oedd  efe  wedi  traethu  y  cybuddiadau  uchod  wrth  y  Bedyddwyr,  pan  y 
gwyddem  ei  fod  wedi  gvvneyd  hyny  eisoes.  Pan  welodd  na  chafFai  dder- 
byniad,  ymoUyngodd  i'r  fath  nwydau  drwg,  nes  bygwth  ar  gyhoedd  y 
mynai  ddial  arnom  rywfodd,  ac  y  cyhoeddai  bob  peth  a  allai  yn  ein  her- 
byn yn  y  Bedyddiwr,  &c.,  j^r  hyn  a  brofodd  i  bawb  nad  oedd  efe  yn  wiy 
edifeiriol  am  ei  bechodau  blaenorol ;  ac  o  ganlyniad,  ni  chaniataai  ein 
rbeolau  eglwysig  iddo  ef,  na  neb  arall  o'r  cyfryw,  aelodaeth  yn  ein  plith. 
Aeth  y  dyn  hwn  mor  afreolus,  nes  gorfod  i'r  swyddwyr  ei  droi  allan  o 
uu  cwrdd  cyn  y  diwedd.  Wedi  ei  wrthod  genym  ni,  cynnj'giodd  ei  bun 
i'r  Bedyddwyr  drachefn ;  ond  clywsom  ddarfod  iddynt  bvvythau  ei  ■wrthod 
mewn  mwy  nag  un  eglwys,  ac  y  bygythiai  eu  haelodau  ymadael  yn 
hytrach  na  chyfranogi  gyda'r  fath  ddyn.  Ac  yn  ddiweddaf  oil,  cyssegr- 
wyd  ef  a  dwfr  santaidd  y  Pabyddion.  Bedyddiodd  ei  blentyn  gyda 
hwy,  a  haera  yn  awr  raai  ganddynt  hwy  yn  unig  y  mae  y  wir  grefydd  ! 
Pabam  yr  ystyria  eich  gohebydd  groes-baeriadau  gelyn  proffesedig  ac 
esgymunedig  fel  hwn  yn  deUwng  o  le  mewn  cyhoeddiad  crefyddol,  yn 
hytrach  na  thystiolaeth  wirach  cannoedd  o  gymmydogion,  yn  hollol 
groes  iddo  ?  Gwyddai  efe  o'r  goi-eu  fod  y  tyst  dialgiir  'nvn  yn  cael  ei 
ystyried  gan  ei  frodyr  ef  yn  rhy  ddrwg  i  gael  dyfod  i'w  ilitb  hwyut ;  ac 
etto  yn  ddigon  cywir  i  gondemnio  enwad  o  ddynion  ereill  ?  A  fyddai  y 
iJath  dyst  yn  ddigonol  yn  erbyn  ei  enwad  ef,  neu  yn  erbyn  rhyw  eglwyg 


arall,  heblaw  y  Saint,  tybied  ?  Na  fyddai  yn  ddiau,  ddim  mwy  nag 
oedd  tystiolaeth  Judas  Iscariot  yn  erbyn  yr  eiiwad  y  perthynai  yntau 
iddo.  Pa  ddyn  rhesymol  a  ddysgwylia  glywed  llawer  o  wiv  gau  ddyn 
esgvmixnedig,  digon  drwg  i  addef  ei  fod  wedi  rliyfela  yn  wirfoddol  am 
dros  dair  blynedd  yn  erbjai  Duw  a  chydwybod  ? 

Pe  gwir  "fyddai  haeriadau  y  dyn  hwn,  na  dim  o'r  cyffelyb,  am  ein 
crefydd,  ai  tybied  y  glynai  dros  banner  miliwn  o  bobl  resymol  yr  oea 
oleu  bon  wrtbi  dan  bob  gwawd  ac  erlidigaetban,  a'r  rhan  fwyaf  o  honynt 
wedi  bod  gydag  enwadau  ereill  cyn  byny  ?  Pe  twyll  a  fyddai  genym, 
ai  tybied,  mewn  difrif,  yr  erlidiai  y  twyllwyr  byn  ni  mor  arw  ?  Un- 
waitb  etto  tystiwn,  mewn  gwirionedd,  nad  yw  y  broffes  fawr  a  wna  y  gwr 
uchod  am  ei  cfydwyiodolnvydd  i  "ddadguddio  twyll,"  &c.,  namyn  rliag- 
ritb  digywilydd,  er  cael  gan  ereill  ei  gredu.  a'i  unig  ddyben  ydyw  dial 
ar  y  rbai  na  allant  gyd-ddwyn  yn  hwy  a'i  ddrygioni.  Cawsom  lawer  o 
drafferth  er  pan  y  daeth  atom,  i  geisio  ganddo  rodio  yn  fFyrdd  cyfiawn- 
der ;  ond  o'r  diwedd  gorfu  arnom  ei  dori  maes,  a  dyma  efe  wedi  dangos 
pwy  ydyw,  mai  "  cybuddwr  y  brodyr,"  wedi  troi  yn  "  angel  y  goleuni." 
Gwir  yw  y  gair  a  ddywed — "Dyn  drwg  o  drysor  drwg  y  galon  a  ddwg 
allan  bethau  drwg." 

Gan  fod  eich  cyboeddiad  yn  ddigon  rbydd  i'r  cyhuddiadau  gwartbus 
liyny,  byderwn  yn  fawr  y  bydd  yn  ddigon  rbydd  i  dderbyn  hyn  o  am- 
ddiifyniad  hefyd.  Gallasem  roddi  i  cliwi  lawer  ychwaneg  o  enwati  dyn- 
ion  cymmeradwy,  ond  gobeithiwn  y  boddlona  yr  byn  a  ganlyn  yn  bres- 
ennol,  yn  ngwyneb  un  tyst : — Samuel  Morris,  John  Pbillips,  David  Jobn, 
William  Morgan,  Daniel  Williams,  David  Rees,  Tbomas  Rees,  Tbomas 
Smith,  Morgan,  Morgans,  Howell  Williams,  David  Jones,  Jenkin 
Hughes,  Joseph  Davies,  Edward  Edwards,  William  Hughes,  Hugh 
Jones,  Jenkyn  Thomas,  John  Griffiths,  Timothy  Wosley. 

Yn  ychwanegol  at  yr  hyn  a  ddywedwyd,  wele  dystiolaeth  William 
Herishaw  ei  hunan  : — "  Gan  mai  myfi  yw  y  llywydd  cyntaf  hwnw  y 
cyfeiria  Thomas  Jones  ato,  dyledus  yw  hysbysu  mai  anwireddau 
hollol  yw  yr  h5'n  a  ddywed.  Ni  ddarfu  Capt.  D.  Jones  erioed  geisio 
fy  swydd  i.  Nid  yw  ei  swydd  ef  yn  effeithio  dim  ar  fy  nyledswyddau 
i ;  ac  yna  ni  bu  neb  o'r  Saint  yu  euog  o  ddyfeisio  y  cabledd  ofnadwy 
y  sonia  Thomas  Jones  am  dano,  ond  efe  ei  hun.  Buasai  meddwl  am 
y  fath  ryfyg  yn  ein  llanw  ag  arswyd  a  braw." 

Yr  eiddoch,  &c.,  William  Phillips, 

William  Henshaw, 
Thomas  Pugh. 


Gwel  y  darllenydd  bellach  nad  yw  tystiolaeth  y  Thomas  Jones  esgy- 
munedig  hwn  yn  deilwng  o'i  ymddiried  ef,  oberwydd  ei  fod  yn  dweyd 
gormod  i  fod  yn  wir,  ac  yn  ei  groes-ddweyd  ei  hun.  Mewn  rhifyn 
blaenorol  o'r  Bedyddiwr,  galwai  y  dyn  hwn  y  Saint  yn  dwyllwyr,  &c. 
Haerai  mai  ffiig  oedd  y  doniau  ysbrydol  a  broffesant,  a  dyry  enghraifft  o 
lefaru  mewntafodau  dyeithr,  a'r  cyfieithiad,  &c.,  "er  pvofi  twyll  y  Seint- 
iau."  Ac  wedi  y  cwbl,  onid  profi  ein  gwirionedd  y  mae  efe  yn  anwrth- 
wynebadwy  i  bob  dyn  rhesymol?  Sicriawn;  canys  addefa  ein  gelyn 
profFesedig  hwn  ein  bod  yn  Uefaru  a  thafodau,  cyfieithu,  &c.,  ac  o  gan-- 
lyniad,  ein  bod  yn  efelychu  yr  eglwys  apostolaidd,  yn  ein  profFes  o  leiaf. 


Yr  oeddynt  Imy  yn  dweyd,  "  Deisyfwch  ddoniau  ysbrydol ;"  dyma  ftdd- 
efiad  ein  bod  ni  yn  gwneyd  felly  etto.  "  Byddwch  awyddus  i  brophwydo, 
ac  na  waherddwcli  i  lefaru  a  thafodau  dyeithr,"  ebe  Paul;  addefe 
Thomas  Jones  ein  bod  ni  yn  f^wneyd  hyny.  Etto — "  Yr  hwn  sydd  yn 
llefaru  a  thafod  dyeithr,  gweddied  ar  iddo  allu  cyfieithu,"  oedd  y  gor- 
chymyn  apostolaidd  ;  ac  wele  ein  gelyn  penaf  yn  tystiolaethu  fod  y 
Saint  yn  gwneyd  felly.  Ai  tybied  nad  yw  hwn  yn  dyst  digon  diduedd 
gan  hyd  y  nod  Olygydd  y  Bedyddiwr  ei  goelio  ?  Yr  ydym  ni  yn  preg- 
ethu  i'r  byd,  ac  yn  proffesu  ein  hunain  ein  bod  yn  mwynhau  y  doniau 
ysbrydol  hyny  yn  ein  hcglwysi.  Mae  y  byd  yn  aniinau,  ein  gclynionyn 
gwadu;  ond  o'r  diwedd,  dyma  iddynt  dystiolaeth  ddigon  cryf,  debygem 
ni,  ein  bod  yn  credu  ein  bod  yn  mwynhau  y  doniau ;  a  phwy  a  wyr  yn 
well  na'r  rhai  a  brofasant  y  rlioddion  nefol  wrth  y  cannoedd  ?  Pe  bai 
Thomas  Jones  mor  gyfrwys  a  gwadu  nad  oeddym  yn  honi  mwynhau  y 
doniau  yn  yr  eglwys,  yna,  cyn  belled  ag  y  credasid  ei  air,  llwyddasai  yfi 
ei  anican  annuwiol.  Ond  y  mac  yn  rhy  ddiweddar  i  hyny  yn  a\vr,  canys 
y  mae  wcdi  addef  ein  bod  yn  e\\  harferyd.  Mae'n  wir  fo'd  Thomas  Jones 
yn  haeru  mai  ffug  yw  y  doniau,  ond  y  mae  mor  wir  a  hyny  hefyd  na 
chynnyg  efe  un  math  o  brawf  o  hyny;  na  wna,  mewn  undull,  ond  ei  air 
ef  yn  unig;  a  pheth  yw  ei  haeriad  ef  yn  ngwyneb  cannoedd  a  wyddant 
yn  well  ?  A  ddichon  rhywun  rhesymol  gredu  y  gwnai  cannoedd  o  rai  a 
funnt  yn  bregethwyr  doniol,  yn  ddiaconiaid  ifyddlon,  ac  yn  aelodau 
parchus  gyda'r  gwahanol  enwadau  ereill,  barhau  i  fFugio  doniau  ysbrydol 
am  flynyddau,  mewn  undeb  a  chariad,  heb  gael  un  budd,  na  thai,  na  lies 
trw^hyuy?  O  na,  y  mae  y  fath  beth  ynanmhosibl;  a'r  neb  a  haera 
hyn,  a  haera  ar  yr  un  anadliad,  mai  ffug  oedd  yr  arferiad  o'r  un  doniau 
yn  yr  un  fath  achosion  gan  saint  y  dyddiau  gynt.  Deistiaethproffesedig 
yw  y  naill  wadiad  yn  ogystal  a'r  Hall. 

CIP-OLWG    AR  Y  DAVID   WILLIAMS  O   ABERCANAID    HWNW,  SYDD  a'i 
FYS    MOR    DDWFN    YN    Y    FRYWES    HALLT    HON. 

Dyma  y  dyn  hwnw  a  gyhoeddodd  ffrwyth  ei  ymenydd  cymmysglyd,  a'i 
enllib  cas,  yn  erhyn  y  Saint,  mewn  traethodyn  bychan  yn  ddiweddar ; 
a  dyma  y  dyn  a  bwyswyd  mor  deg  yn  ei  glorian  ei  hun,  ac  a  gafwyd 
yn  brin  o  reswm,  ysgrythyr,  a  gwirionedd  ;  ac  y  profwyd  ef  yn  ddeist 
athrodiis  trwy  ei  lyfryn.  Ac  yn  nesaf  peth,  yn  lie  canlyn  yn  y  blaen 
mewn  brwydr  deg  drwy  yr  argrjiffwasg  arol  dechreu,  dialai  yn  mhob 
modd  a  allai  o'r  tu  ol  i'r  berth.  Nid  ydym  yn  sicrhau  mai  efe  a  ber- 
swadiodd  un  o'i  aelodau  i  droi  yr  holl  Saint  o'u  gwaith  a'u  tai,  ar  yt 
addefiad  mai  o  herwydd  eu  crefydd  yn  unig  y  gwneid  hyny.  Ond  hyn 
a  ddywedwn,  Os  nad  efe  oedd  yr  achos  cynhyrfiol  o'r  erlidigaath  gy- 
wilyddus,  a'r  creulondeb  digytfelyb  hwnw,  nad  y  David  Williams  hwn 
a  rwystrodd  un  o'i  braidd  i  wneyd  hyny.  Onid  yw  efe  yn  proffesu 
bod  yn  fugail  ar  braidd  yr  lesu  addfwyn  ?  Ond  cynddaredd  blaidd 
y w  hyn  yn  by trach.  Dywed  y  Bibl  i  nk  mai  "  wrth  eu  ffrwy thau  yr 
adnabyddwch  hwynt."  Hefyd,  yr  hwn  a  ddywedo  Duw  yn  rhwydd 
wTth  y  neb  a  wnelo  y  fath  beth.  sydd  yn  gyfranog  o'i  weithredoedd 
drwg  ef.  Dywedir  hefyd,  "Na  ddialwch ;"  ond  y  mae  dial  yn  felys 
gan  hwn.  Yn  nesaf  peth,  clywir  ef  yn  y  tafarndai  ar  nos  Sadyrnau 
yn  cynihenu  y  Saint,  yn  mhlith  meddwon,  tyngwyr,  a  rhegwyr.  Cofus 


genym  y  ddiareb,  tnai  "adar  o'r  un  lliw  a  ehedant  i'r  un  lie."  Clyw- 
som  fod  rhyw  bregethwr  erlidgar  wedi  methu  cadw  ei  draed  dano,  ac 
yn  mha  le  y  cafodd  ei  hun,  neu  y  cafwyd  ef  gan  ereill,  debygech  chwi, 
wrth  ddychwelyd  o  bregethu  ar  nos  Sul,  ond  mewn  pwll  hwyad !  Nid 
ydym  ni  yn  dweyd  pwy  oedd  y  truan  anffodus  hwnw.  Ond  gwyddom 
mai  David  Williams,  o  Aberranaid,  yw  ygohebydd  afFurfiodd,  aofyn- 
odd,  a  ysgrifenodd,  ac  a  anfonodd  atebion  y  Thomas  Jones  hwnw  i'r 
Bedyddiwr,  ac  addymunai  i'w  ddarllenwyr  goelio  ei  dystiolaeth  unigol 
ef,  yn  erhyn  yr  hoU  Saint  a'u  crefydd,  Ond  clywch  beth  yw  barn 
David  Williams  ei  hun  am  eirwiredd  a  chymmeriad  y  Thomas  Jones 
hwnw.  Y  mae  tystion  ddarfod  iddynt  ei  glywed  yn  dweyd  mai  dyn 
drwg  a  chelwyddog  oedd  y  tyst  hwnw,  nad  oedd  ei  air  yn  werth  dim 
yn  ei  olwg  ef,  a  bod  ei  hoU  aelodau  ef  wedi  gwrthod  derbyn  Thomas 
Jones  yn  aelod  o'u  heglwys  hwynt ;  ac  etto,  dysgwylia  i'r  wlad  gredu 
ei  dystiolaeth  yn  erhyn  y  Saint.  Ddarllenwyr  y  Bedyddiwr,  beth 
meddwch  chwi  am  hwn  ?  Bydded  rhyngoch  chwi  ag  ef.  Yn  nesaf, 
dangoswn  y  benbleth  gelwyddog  a  wauodd  y  ddau  bartner  hyn,  a'r 
modd  y  crogant  eu  gilydd  yn  yr  un  rhaff.  Y'n  ei  ragymadrodd  i'w 
holwyddoreg,  yn  rhifyn  Hydref  o'r  Bedyddiwr,  dywed  David  Williams 
wrth  y  golygydd — "  Ni  therfynwyd  yr  ymddyddan  [efo  T.  Jones]  ar 
hyny  [sef  yr  hyn  a  ddaeth  allan  yn  y  rhifyn  blaenorol],  eithr  aethom 
rhag  eiu  blaen."  Ai  "  rhag  eu  blaen"  gyda'r  hanes  a  geir  yn  rhifyn 
Hydref?  Beth  arall  a  ddichon  gyfeirio  ato  ?  Ac  os  felly,  paham  y 
gofyna  yr  un  D.  Williams  i  T.  Jones,  yn  yr  ymddyddan  hwnw — "  A 
ydych  yn  arcs  yn  yr  un  penderfyniad  yn  bresennol  [sylwer,  a  pha 
bryd  ?]  ag  yr  oeddych  pan  y  buora  yn  ymddyddan  ar  y  mater  hw^n  o'r 
blaen  ?"  Beth  !  Oni  ddywedodd  y  fynyd  o'r  blaen,  na  therfynwyd  yr 
ymddyddan  y  pryd  hyny  .'  Oni  ddywed  fod  ganddo  bedwar  o  dystion 
crefyddol,  fod  yr  holl  ymddyddan,  sef  yr  hyn  oedd  yn  y  rhifyn  blaen- 
orol, a'r  un  dan  sylw,  wedi  cymmeryd  lie  ar  yr  un  "  prydnawn  gwaith," 
yn  yr  un  Capel  y  Bedyddwyr  ?  le,  dyna  ddywed  David  Williams. 
Ond  S3lwer  fel  yr  haera  y  Thomas  Jones  hwn  yn  hollol  groes  iddo  ! 
Dywed  mai  rhyw  amser  arall  y  bu  yr  ymddyddan  olaf  hwn,  a'i  fod 
yutau  I'Tk  parhau  yn  yr  un  penderfyniad  gwrol,  sef  i  gablu  plant  Duw', 
ag  yr  oedd  y  tro  blaenorol.  Pa  un  o'r  ddau  a  goelir  ?  Anrahosibl 
coelio  y  ddau.  Ond  ni  choelia  neb  rhesymol  yr  un  o  bonynt,  debyg- 
wn  i.  Goreu  iddo  ef  po  leiaf  a  fo  ganddo  o  dystion  fel  hyn,  onide  t 
canys  tystion  i'w  erbyn  ei  hun  yw  y  rhai  hyn.  Pwy  fyddai  mor  ffol  a 
dysgwyl  clywed  gwirionedd  gan  y  fath  gyfeiilion  hynaws  a'r  rhai  hyn  ? 
Gwr  cloff  yw'r  celwydd.  Unwaith  etto,  am  y  David  Williams  hwn, 
dywed  nad  oedd  yn  meddwl  y  Saint  yn  werth  sylw  pellach,  oddieithr 
i'r  "  Meiriadog  "  hwnw  ofyn  i  Thomas  Jones,  trwy  gyfrwng  y  Bedydd- 
iwr, a  oedd  efe  wedi  addef  wrth  Robert  Evans  mai  celwyddau  a  ysgrif- 
enodd efe  ar  y  Saint,  a  bod  yn  edifar  ganddo.  Ac  yna,  pwy  a  welwn 
yn  neidio  i'r  bwlch,  gan  na  allai  gael  gan  Thomas  Jones  wadu  hyny 
yn  awr,  ond  y  David  Williams  hwn,  fel  teigr  yn  yspio  ei  fantais  i  gra- 
fangu  ei  ysglyfaeth;  a'r  modd  y  gwna  i  atebion  blaenorol  Thomas 
Jones  i  wneyd  y  tro  yn  awr,  ac  i  brofi  Robert  Evans  yn  gelwyddog,  ac 
i  gadw  yr  argrr.ffiadau  cyntaf  ar  feddwl  y  wlad,  ydyw,  cyfnewid  ei 
gwestiwn  cyntaf,  fel  pc  buasai  yn  ei  ofyn  wedi  i  gwestiwn  Meiiiadog 


rldod  i  mncs,  ag  fnl  y  buasai  yr  atob  hwnw  yn  ateb  i  Meir'iaoog  hefyd. 
Dyrua  ei.gwdftliio  hi  yn  drwsi^l,  onide  ?  Profasom  eisoes^el  yr 
ym^rogodd  yn  ei  rwyd  ei  hun,  trwy  addef  yn  ei  ragymadroddi  fod-yr 
atebion  divveddaf  wedi  eu  rhoddicyn  i  T.  Jones  wadu.  OncUy  m«feya 
amlwg  mai  prwafe  at  ei  bartner  anwyl,  sef  y  golygydd,  oejra  y'rhag- 
ymadrodd,  ac  iddo  yntau,  naill  ai  yn  ei  frys,  neu  ryw  ffjpan  auffor- 
tunus  arall,  ei  ollwng  allan. 

Gresyn,  er  lies  eu  hachos  hwynt,  na  fuasai  y  ddau  fradwr  yn  deall 
eu  gilydd  yn  well.  Gofaled  Goliath  y  cledrwyr  o  Abercanaid  anfon 
ei  secrets  gwenwynig  i'w  gyfaill  ar  eu  pen  eu  hun  y  tro  nesaf,  rhag  ei 
gywilydd.  Ond  pa  fodd  y  gallai  ei  ohebiaeth  ef  fod  yn  atebiad  "fko- 
majf  Jones  i  Meiriadog,  oddieithr  eT  fod  yn-  brophwyd,  ac  ateb  cwes- 
tiynau  cyn  eu  gofyn  ?  Ond,  er  gweled  ychwaneg  o'r  fusiness  gywil- 
yddus  a  garia  y  pregethwr  hwn  a'i  Judas  cyflogedig  yn  mlaen,  raor 
sly  debygasent  hwy  a'r  cwn  lladd-defaid,  darllener  a  ganlyn,  a  chaiff 
y  Tiew  member  o'r  sanhedrim  hon,  sef  Meiriadog,  ei  dynu  drwy'r  felin 
etto  ar  ei  ben  ei'hun,  a  gweled  ei  fod  wedi  dechreu  gwaeth  job  na'r 
frad  hono  ynghylch  lladrata  corflF  Crist  o'r  bedd,  a'i  fod  mevvn  gwaeth 
cwmni  na'r  celwyddwyr  hyny. 

ROBERT    EVANS    YN    ERBYN    MEIRIADOG. 

"  Yr  ydyra  ni  yn  tystio  ddarfod  i  ni  glywed  Thomas  Jones  yn  dweyd 
wrth  Robert  Evans  y  dywediadau  hyny  a  anfonodd  Meiriadog  i'r 
Bedyddhvr,  a  chlywsom  Thomas  Jones  yn  dweyd  llawer'ychwaneg  ar 
y  pryd,  ac  i'r  un  pwrpas.  Gofyuodd  Robert  Evans  i  Thomas  Jones 
dair  gwaith  drosodd,  yn  ngwydd  dros  ugain  o  ddynion,  gan  mwyaf 
o'r  byd,  y  cwestiynau  hyny  ac  ereill,  a  chafodd  yr  atebion  hyny.  Cy- 
faddefodd  Thomas  Jones  mai  anwireddau  yw  y  cyhuddiadau  hyny  a 
gyhoeddwyd  yn  y  Bedi/ddiwr  yn  erbyn  y  Saint.  Cwestiwn  gan  Ro- 
'bert  Evans — 'A  ydych  chwi,  Thomas  Jones,  yn  cyfaddef  yn  ngwydd  y 
dorf  hon  fod  yn  edifar  genych  achosi  i  hyny  fyned  i'r  Bedyddiwr .?' 
Ateb  gan  Thomas  Jones — 'Y  mae  yn  edifar  genyf,  ac  ni  feddyliais  y 
oaent  ymddangos  yno.'  Cwestiwn  gan  Robert  Evans — '  A  ydych 
chwi  yn  caniatiu  i  mi  ddefnyddio  eich  enw  er  eu  galw  yn  ol?'  Ateb 
gan  Thomas  Jones — '  Ydwyf,  a  dywedwch  fy  mod  i  yn  dweyd  mai 
anwireddau  ydynt.'  Gwelsom  Robert  Evans  yn  ysgrifen*.  rhai  o 
atebion  Thomas  Jones  yn  ei  ddydd-lyfr  yn  y  fan,  yn  ein  gwydd  ni  oil; 
ac  felly  y  gwyddom  mai  gwir  yw  yr  hyn  a  ddywedodd  Robert  Evans 
wrth  Meiriadog  am  y  mater  hwn."  ^ 

HowEL  Philips,  John  Roberts, 

Edward  Owens,  Hopkin  Mathews, 

Benjamin  Jones,  Daniel  Williams, 

Thomas  John,  Jenkyn  Thomas. 


» 


•^■;«^ 


,  ,'  ARGRAFFWYD  gan  JOHN  JONES,  RHYDYBONT. 


